Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLI Blg. 13 
Hulyo 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Noynoy Aquino: Ang bagong mukha 
ng kontra-rebolusyon 


ha ng kontra-rebolusyon. Pormal na 

siyang iniluklok noong Hunyo 30 i 
bilang bagong pinuno ng papet na reak- VI: 
syunaryong gubyerno. Siya na ngayon 
ang pangunahing tagapagtaguyod ng f 
paghahari ng imperyalismong US, at MD l 
lokal na malalaking burgesyang kom- 71W 
prador, burukratang kapitalista at pa- KA) 
nginoong maylupa. 

Sa kanya ngayon nakaa- 
tang ang pangunahing res- 
ponsibilidad na ipagpatuloy 
ang pamamahala sa bulok at 
bangkaroteng malakolonyal at 
malapyudal na sistema, pata- 
tagin at patakbuhin ang estado 
nito, at supilin ang anumang 
hamon sa papet na reaksyuna- 
ryong kapangyarihan. 

Katulad ng inaasahan sa ka- 
nya ng imperyalismong US at mga 
lokal na naghaharing uri, itinuon 
ni Aquino ang kanyang unang mga 
araw sa pagkokonsolida ng papet 
na hukbo. Batid ni Aquino na 
ang Armed Forces of the Philip- 
pines (AFP) ang pangunahing 
sandalan ng reaksyunaryong pag- 
hahari sa Pilipinas. Ito ang mag- 
sisilbing pangunahing instru- 


S Benigno “Noynoy” Aquino III ang bagong muk- 


Seryoso ba si Aquino 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


sa usapang pangka- 


payapaan? PAHINA 5 


Bayan Muna 
coordinator, pinaslang 


mento niya sa paghawak sa kapangyarihan at pagpa- 
patupad ng mga tungkulin. Kaya naman todo ang pag- 
suporta niya rito: pangakong dagdag na tauhan, ba- 
gong kagamitan, pabahay para sa mga sun- 

dalo at iba pa. 
Hindi niya kinastigo ang AFP sa ma- 
lalaking krimen nito sa mamamayan. Sa 
gayong paraan, ipinahiwatig ni Aquino 
ang pagsuporta niya sa buhong na pa- 
sistang kampanya ng panunupil ng 
AFP na nagresulta sa laksang 


kaso ng paglabag sa karapa- 

tang-tao. Tahasan niyang 
binalewala ang hinaing 

ng ilampung libong 

biktima ng karaha- 

a a sang militar at ng 
( S mga tagapagtaguyod 
2 ng karapatang-tao. Ni 


hindi siya nangakong mag- 

kakaroon ng makatarungang pagtu- 

tuos sa laksa-laksang pasistang krimen sa 

ilalim ng mga nagdaang rehimen at pagpa- 

rusa sa mga utak nitong upisyal ng papet 
na militar at pwersang panseguridad. 

Habang todo-todo ang paglalangis ni- 

ya sa AFP, wala ni katiting na pansing ibi- 

nibigay si Aquino sa mga saligang suliranin 

ng bayan at sa kanilang sigaw para sa kata- 

rungang panlipunan. Ang mga unang araw 

niya sa poder ay itinuon sa pagpapasiklab 


p 


Krisis sa European 
Union, lumalala 


PAHINA 7 PAHINA 9 


nang ipagbawal niya ang paggamit 
ng “wangwang” (sirena) sa kalsada 
upang palabasing siya'y kaisa sa 
mamamayan laban sa pang-aabuso 
ng mga makapangyarihan. 

Hindi raw siya manhid sa mga 
daing ng mamamayan, pero nagma- 
maang-maangan siya sa harap ng 
sigaw para sa lupa ng masang mag- 
sasaka. Nagsasasatsat siya tungkol 
sa mga serbisyong pang-agrikultu- 
ra pero wala siyang anumang salita 
tungkol sa pagbabaklas ng mono- 
polyong pag-aari sa lupa at sa idi- 
nudulot nitong kahirapan at kaapi- 
han ng mga magsasaka. Lalong wa- 
la siyang anumang binanggit tung- 
kol sa Hacienda Luisita ng kanyang 
angkan. 

Nagdudumilat ang napakala- 
king disempleyo at ang labis na ka- 
kapusan ng sahod ng mga mangga- 
gawa. Subalit ang tangi niyang ma- 
ialok ay ang pakitang-taong pla- 
nong “emergency employment” pa- 
ra raw sa milyun-milyong walang 
hanapbuhay. Tulad sa nakaraan, li- 
likha lamang ito ng ilusyon ng em- 
pleyo. Wala itong magiging tunay 
na kabuluhan dahil napakaliit at 
panandalian ang anumang malilik- 
ha nitong trabaho. Pinagtatakpan 
lamang nito ang saligang problema 


EY AYAN 


Taon XLI Blg. 13 Hulyo 7, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 
gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


ng pagkaatrasado ng ekono- 
mya, kawalan ng tunay na 
pambansang industriya at 
pagbagsak maging ng 4 
agrikultura. 

Hindi ito malulutas ni 
Aquino sa pag-uulit la- 
mang niya ng dati nang 
neoliberal na bukambibig 
ng mga nagdaang 
rehimen ng “pagbi- 
bigay ng patas na 
pagkakataon para 
sa mga negosyo at 
gawing kaakit-akit 
ang bansa sa mga da- 


yuhang mamumuhu- e 


nan.” Wala itong 
ibang kahulugan N 
kundi ang pagbibi- SS 
gay ng ibayong kalayaan para ba- 
hain ang bansa ng mga sobrang 
produkto ng malalaking kapitalis- 
tang bansa, gipitin ang maliliit na 
lokal na negosyante at mamama- 
yan, wasakin ang lokal na pwersa 
sa produksyon, dambungin ang li- 
kas na yaman at pagsamantalahan 
ang murang lakas-paggawa sa 
bansa. 

Ang mga patakaran ding ito at 


talamak na korapsyon ang dahilan 
kung bakit lugmok ngayon ang 


Nilalaman 


Editoryal 
Aquino: Mukha ng kontrarebolusyon 

Usapang pangkapayapaan 

Ilitaw sina Calubid 

Batang CAFGU sa SMR 

Bagong lumang gabinete ni Aquino 

Depist sa badyet 

Arroyo, kinasuhan 

Kurakot hanggang katapusan 

Mga aksyong militar 

Pananalanta ng pasistang estado 
BM coordinator, pinaslang 
Unyon sa ABS-CBN, winasak 
Mga magsasaka, inaresto 

Cardefio 

Krisis sa EU, lumalala 

Kilos-protesta sa Europe 

5,000 nagwelga sa Bangladesh 

Protesta laban sa G8 


ONNA AA A Um 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


reaksyunaryong gu- 
1 byerno sa labis na 
pagkabangkarote at 
pagkakautang. Sa 
kabila nito, walang 
plano si Aquino na 
itigil ang paglustay 
ng pinakamalaking 
bahagi ng badyet ng 
gubyerno sa papala- 
king bayad-utang. 
Di magtatagal ay 
NG hahantong din si Aqui- 
no sa pagpapataw ng ka- 
ragdagang mga buwis, pag- 
titipid sa mga esensyal na ser- 
. bisyong panlipunan, pagsa- 
sapribado pa ng mga pag- 
aaring pampubliko at hi- 
” git pang pangungutang. 

Hindi kumakawala si Aquino sa 
dati nang mga patakarang idi- 
nidikta ng imperyalismong US. 
Hindi usapin para sa kanya ang 
walang kaabug-abog na pagyurak 
sa pambansang kasarinlan ng Pili- 
pinas, pagdambong sa kabuhayan 
ng bansa at pagsasamantala at 
pang-aapi sa mamamayan. Wala 
siyang ipinahayag na balak na re- 
pasuhin ang mga di pantay na 
tratado, o hamunin at hadlangan 
ang tuluy-tuloy na panghihimasok 
ng US sa bansa. 

Katunayan, ang mga disenyo 
ng imperyalismong US ang sinusu- 
nod niya ngayon sa kanyang linya 
ng kontra-rebolusyon. Ang dekla- 
rasyon niyang “gagapiin natin ang 
kaaway gamit ang katarungan, re- 
pormang panlipunan at pantay- 
pantay na pamamahala tungo sa 
mas magandang buhay” ay halos 
eksaktong kopya mula sa Counter- 
insurgency Guide ng US (USCG). 

Nakatuon ito sa pagkabig sa 
tiwala ng mamamayan gamit ang 
mga programang pakitang-tao, 
pampasiklab at pampabango ha- 
bang nakasalalay sa pwersa ng pa- 
sismo upang supilin ang mga kri- 
tikal na lumalaban. Susubuan ang 
bayan ng mapanlinlang at walang 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


sustansyang propaganda habang 
tangan ang baril na nakatutok sa 
ulo nila. Ito ang ubod ng linya ng 
kontra-rebolusyon ni Aquino. 

Walang pagpapahalaga ang 
USCG sa usapang pangkapayapaan 
bilang paraan para lutasin ang mga 
ugat ng digmaang sibil. Wala ring 
ipinakikitang malaking interes si 
Aquino na muling masimulan ang 
usapang pangkapayapaan sa pagi- 
tan ng Gubyerno ng Republika ng 
Pilipinas at ng National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP). 

Gayunman, bilang pagtugon sa 
naunang pagpapahayag ng NDFP 
ng pagiging bukas nitong ipagpa- 
tuloy ang pormal na usapang 
pangkapayapaan, idineklara ng 
bagong rehimen ang kahandaan 
din nitong daanin sa negosasyon 
ang paglutas sa armadong tungga- 
lian. Subalit upang aktwal na 
umusad ang pag-uusap, dapat ki- 
lalanin at itaguyod ng bagong re- 
himen ni Aquino ang dati nang 
mga kasunduan at seryosong ipag- 
patuloy ang pag-uusap sa nalalabi 
pang mga adyenda. 

Mulat ang mga rebolusyonar- 
yong pwersa na ang bagong rehi- 
men ni Aquino ay pagpapatuloy 
lamang ng nagdaang mga rehi- 
men. Bago man ang mukha, wala 
namang nagbago sa esensya. Ang 
estadong pinamumunuan ni Noy- 
noy Aquino ay ang makauring dik- 
tadura ng mga mapagsamantala 
at mapang-api na siya ring pina- 
munuan nina Gloria Arroyo at 
mga nagdaang pinunong papet ng 
US. 

Tulad sa mga panahon ng iba 
pang nakaraang papet at reaksyu- 
naryo, nakahanda ang rebolusyo- 
naryong kilusan na harapin ang ba- 
gong rehimeng US-Aquino upang 
maisulong ang pambansa at de- 
mokratikong adhikain ng sambaya- 
nan sa lahat ng larangan ng pakiki- 
baka--sa larangan ng armadong 
pakikibaka, hayag na pakikibaka at 
usapang pangkapayapaan. AB] 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


Seryoso ba si Aquino 
sa usapang pangkapayapaan? 


ung pagbabatayan ang talumpati sa kanyang pagpapasinaya, ma- 

baba ang pagpapahalaga ni Benigno Aquino III sa usapang pang- 
kapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) bi- 
lang paraan para resolbahin ang mga ugat ng armadong tunggalian. 


Ni hindi siya nagpahiwatig ng 
intensyong makipag-usap sa NDFP 
at sa halip ay idineklarang “gaga- 
piin natin ang kaaway gamit ang 
katarungan, repormang panlipu- 
nan at pantay-pantay na pama- 
mahala tungo sa mas mabuting 
buhay.” 

Ilang araw pagkatapos ng 
inagurasyon, nagpahayag si Te- 
resita Deles, ang Presidential 
Peace Adviser ng rehimeng Aqu- 
ino, na nagpadala na siya ng 
mensahe sa NDFP para sabihing 
muling bubuksan ang naunsya- 
ming usapang pangkapayapaan 
at bubuuin na ang peace panel 
ng gubyerno katapat ng sa 
NDFP. Tugon ito sa nauna nang 
pahayag ng NDFP ng kahanda- 
ang harapin ang rehimeng Aqui- 
no sa negosasyon upang tala- 
kayin ang mga ugat ng arma- 
dong tunggalian. 

Binati ng Partido Komunista 
ng Pilipinas (PKP) ang pahayag 
na ito ng upisyal ni Aquino. Ga- 
yunpaman, pinaalalahanan nito 
si Aquino na para muling masi- 
mulan at umabante ang pormal 
na usapang pangkapayapaan, 
dapat niyang pangatawanan at 
itaguyod ang lahat ng nakara- 
ang kasunduan sa pagitan ng 
NDFP at ng reaksyunaryong gub- 
yerno. 

Kabilang dito ang The Hague 
Joint Declaration of 1992 na si- 
yang naglalatag sa mga prinsipyo, 
balangkas, adyenda at mga pama- 
maraan para sa mga pag-uusap, 
ang Joint Agreement on Safety 
and Immunity Guarantees (JASIG) 
at ang Comprehensive Agreement 


on Respect for Human Rights and 
International Humanitarian Law 
(CARHRIHL). 

Inaasahan din ng PKP na iwa- 
wasto ni Aquino ang ginawa noon 
ni Arroyo na pakikipagkutsabahan 
sa imperyalismong US at iba pang 
imperyalistang bansa para isama 
sa kanilang listahan ng mga “da- 
yuhang terorista” ang PKP, BHB 
at ang punong pampulitikang 
konsultant ng NDFP na si Kasa- 
mang Jose Ma. Sison. 

Nananawagan din ang PKP na 
panagutan at palitawin ng gu- 
byernong Aquino ang mga konsul- 
tant ng NDFP tulad nina Leo Ve- 
lasco, Prudencio Calubid at Roge- 
lio Calubad at mga istap ng NDFP 
na dinukot ng mga pasistang 
ahente noong 2006 at hanggang 
ngayo'y hindi pa inililitaw. Dapat 
ding kagyat nang mapalaya ang 
maraming iba pang iligal na iki- 
nulong na konsultant at istap ng 
NDFP at iba pang aktibista at ma- 
susugid na kritiko ng papet na 
reaksyunaryong estado at siste- 
ma. 

Iginigiit din ng PKP na mabig- 
yan ng kaukulang resolusyon ang 
mga kaso ng mabibigat na pagla- 
bag sa karapatang-tao. Kaugnay 
nito, dapat ipatupad ang probi- 
syon sa CARHRIHL ng pagbibigay 
ng bayad-pinsala sa mga biktima 
ng pasistang diktadurang Marcos 
na nanalo sa kaso na isinampa no- 
on sa US. 

Dapat ding bigyang-kataru- 
ngan ang lahat ng biktima ng 
walang pakundangang paghahasik 
ng teroristang lagim sa ilalim ng 
nagdaang rehimeng Arroyo. ABI 


3 


Paglilitaw kina Calubid, 


iginigiit 


26 sa Armed Forces of the Philippines na ilitaw si Prudencio Calu- 

bid na dinukot ng mga ahenteng militar apat na taon na ang na- 
kararaan. Si Calubid ay kagawad ng Komite Sentral ng PKP, 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) at isa sa mga peace consultant ng Nation- 
al Democratic Front of the Philippines (NDFP). 


Nasa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nitong Hunyo 


Dinukot siya kasama ang ka- 
nyang asawa na si Celina Palma, 
pamangkin na si Gloria Soco, at da- 
lawang istap na sina Ariel Belo at 
Antonio Lacno sa Quirino Highway, 
bandang Sipocot, Camarines Sur 
noong Hunyo 26, 2006. Makaraan 
ang dalawang araw ng matinding 
pagpapahirap sa kanila, nakatakas 
si Lacno nang dalhin sila sa isang 
liblib at mabundok na lugar para 
patayin. Walang nakakaalam kung 
ano ang kinahinatnan nina Calubid 
at iba pa niyang kasamahan hang- 
gang sa ngayon. 

Ang pagdukot at pagpapahirap 
kina Calubid, Palma, Soco, Belo at 
Lacno ay isa sa mga pinakakaru- 
mal-dumal na krimeng ginawa ng 
mga pasistang ahente ng rehimeng 
US-Arroyo, ayon sa PKP. Isa itong 
hayagang pagyurak sa karapatang- 
tao at paglabag sa Joint Agree- 
ment on Safety and Immunity Gua- 
rantees (JASIG) at ng Comprehen- 
sive Agreement on Respect for Hu- 
man Rights and International Hu- 
manitarian Law (CARHRIHL) na ni- 
lagdaan ng magkabilang panig, 
dagdag ng PKP. 

Iniaatang ngayon ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa sa Pilipinas 
sa bagong rehimen ni Benigno 
Aquino III ang responsibilidad pa- 
ra panagutin ang mga salarin at 
bigyang-katarungan sina Calubid at 
iba pang biktima ng paglabag sa 
karapatang-tao. 

Samantala, nabuhayan ng loob 
ang mga kamag-anak ng mga desa- 
parecido (mga dinukot at nawawala 
pa rin hanggang ngayon) nang su- 


4 


pearance. 

Dapat muna itong malagdaan 
ng hindi bababa sa 20 bansa para 
maging epektibo. Mayroon nang 18 
bansang lumagda rito. 

Sa mahigit siyam na taong pag- 
hahari ni Arroyo ay nagtala ng 
1,206 kaso ng ekstrahudisyal na 
pamamaslang, 205 kaso ng pagdu- 
kot sa mga aktibista kabilang ang 


upisyal ng 


mga konsultant 
mama nitong NG kio A Ay ng NDFP sa usa- 
Hulyo 2 ang N3 H á pang pangka- 
Commission on A AS) | payapaan, daan- 


Human Rights 
(CHR) sa pag- 
hikayat kay 


si daang kaso ng 
] pang-aaresto at 
iligal na deten- 
Benigno Aqui- syon at mahigit 
no III na lumagda sa International 1,000 kaso ng pagtortyur na pa- 
Convention for the Protection of wang kagagawan ng mga armadong 
All Persons From Enforced Disap- galamay ng gubyerno. [AB] 


AFP, nagrerekrut ng mga batang kombatant 


ISA sa mga inaresto ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) nang magta- 
yo ito ng tsekpoynt sa Sityo Mabatas, Barangay Upper Ulip, Monka- 
yo, Compostela Valley noong Hunyo 19 ay isang 17-taong gulang na 
elemento ng Citizens Armed Force Geographical Unit (CAFGU) sa ila- 
lim ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. 

Nahuli si “Jomar” (hindi tunay na pangalan) habang papunta sa 
kanilang detatsment sa Mount Diwalwal. Nakaangkas siya noon sa 
motorsiklo ni S/Sgt. Bienvenido Gentugao Arguelles Jr. ng 25th IB. 

Napag-alaman ang tunay na edad ni "Jomar" nang isailalim siya 
sa imbestigasyon ng Conrado Heredia Command ng BHB sa Southern 
Mindanao Region. Ipinanganak siya noong Oktubre 1992. Bagamat 
wala pa siyang 16-taong gulang ay nirekluta siya noong Oktubre 2008 
sa grupong paramilitar ng Philippine Army. Alam ng militar na si "Jo- 
mar" ay menor de edad. Sa katunayan, 18 silang magkakaedad na isi- 
nailalim sa 45-araw na pagsasanay sa hedkwarters ng 1001st Infantry 
Brigade sa Barangay Tuburan, Mawab, Compostela Valley. 

Ayon kay "Jomar," binigyan siya ng pekeng birth certificate na 
nagsasaad na siya ay ipinanganak noong 1990 imbes na 1992. Ga- 
nundin ang ginawa sa mga kasabay niyang menor de edad. Noong 
Disyembre 2, 2008, upisyal siyang naging elemento ng CAFGU sa 
isang seremonya sa 72nd IB Company Post sa Compostela Valley. 

Isang kombatant si "Jomar" nang siya ay maaresto ng BHB. Ga- 
yunpaman, hindi siya tinrato na isang “prisoner of war” (POW) da- 
hil sa kanyang murang edad at bilang paggalang sa kanyang kara- 
patan. Handa siyang pauwiin ng BHB sa kanyang mga magulang 
kung walang isasagawang mga hadlang para sa kanyang agarang 
paglaya. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


Ang bagong lumang gabinete 
ni Noynoy Aquino 


mag-anak at Kaklase Inc. Ganito mailalarawan ang kalakhan ng bi- 


Bre Hyatt 10, bahaging malalaking kumprador at bahaging Ka- 


nuong gabinete ng rehimeng US-Aquino 2. Pinaghalong lumang 
mga burukrata at pulitiko na nagsilbi sa kinamumuhiang rehimeng Arro- 
yo; malalapit na kamag-anak at kaibigan; at pinakamalalaking kontribyu- 
tor ng kanyang kampanya. May iilan lamang na posible pang asahan ng 


mamamayan. 


Ang Hyatt 10 ay 
bansag sa sampung 
upisyal ng gabine- 
te ni Gloria Arro- 
yo mula 2001- 
2005 na dating 
kasabwat ni Arro- 
yo sa iba't ibang ka- 
tiwalian, pero nagbitiw 
sa pwesto matapos mabunyag ang 
pandaraya ni Arroyo sa eleksyong 
2004. Ang mga kabilang sa Hyatt 
10 na muling hinirang ni Aquino sa 
pwesto ay sina Cesar Purisima (ibi- 
nalik sa Department of Finance); 
Florencio Abad (dating Department 
of Education, ngayon ay nasa De- 
partment of Budget and Manage- 
ment), Teresita Deles (ibinalik bi- 
lang Adviser on the Peace Process) 
at Corazon “Dinky” Soliman (ibina- 
lik sa Department of Social Welfare 
and Development). 

Pinananatili namang kalihim ng 
Department of Foreign Affairs si Al- 
berto Romulo. Nagsilbi rin sa ilalim 
ng rehimeng Arroyo sina Rosalinda 
Baldoz (Department of Labor and 
Employment), Enrique Ona (De- 
partment of Health) at Ramon Paje 
(Department of Environment and 
Natural Resources.) Umangat na- 
man sa pwesto sa Bureau of Inter- 
nal Revenue si Kim Jacinto-Hena- 
res, dating tagapangasiwa ng pa- 
ngungulekta ng buwis sa malala- 
king kumpanya. 

Mula sa malalaking negosyo, 
binigyan ni Aquino ng matataas na 
pwesto sina Alberto Lim (De- 
partment of Tourism) na presidente 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


ng Makati Busi- 
ness Club; 
Gregory Do- 
mingo (De- 
partment of 
Trade and 
Industry) 
mula sa 

SM Investments Inc. at 
Belle Corp; Rogelio Singson (De- 
partment of Public Works and High- 
ways) mula sa Maynilad Water Ser- 
vices; at Jose Almendras (De- 
partment of Energy) na nagsilbi bi- 
lang presidente ng Manila Water. 
Kinakatawan ng mga ito ang mala- 
laking burgesya kumprador sa 
pangkalahatan at ang mga pamil- 
yang Sy, Ayala, Razon, Pangilinan 
at Lopez sa partikular, na pawang 
naging malalaking kontibyutor sa 
kampanya ni Aquino. 

May iba pang nagsilbi sa ilalim 
ng rehimen ni Cory Aquino at may 
personal na katapatan sa pamil- 
yang Aquino. Kabilang dito sina 
Voltaire Gazmin (pinuno ng Presi- 
dential Security Group [PSG] ng 
Malacañang sa panahon ng unang 
rehimeng US-Aquino at ngayo'y pi- 
nuno ng Department of Defense), 
Cayetano Paderanga Jr (ibinalik sa 
dati niyang hinawakang Depart- 
ment of Socio-Economic Planning 
at bilang pinuno ng National Eco- 
nomic Development Authority) at 
Jose “Ping” de Jesus (Department 
of Transportation and Communica- 
tion.) Si de Jesus ay presidente ng 
Meralco bago siya muling hinirang 
sa gabinete. Maging ang bagong 


hepe ng AFP na si Lt. Gen. Ricardo 
David ay dati nang upisyal ng PSG 
ng unang rehimeng Aquino. 

Itinalaga ni Aquino ang ka- 
nyang matalik na kaibigan at mata- 
gal nang personal na abugado na si 
Paquito “Jojo” Ochoa Jr. bilang Ex- 
ecutive Secretary. Hinirang naman 
ang kaibigang si Bro. Armin 
Luistro, presidente ng La Salle, bi- 
lang kalihim ng Department of Ed- 
ucation. Ang iba ay tauhan o ka- 
mag-anak ng kanyang mga taga- 
suporta tulad ni Julia Abad, anak 
ni Florencio Abad at itinalaga para 
mamuno sa Presidential Manage- 
ment Staff at Col. Ramon Dizon 
(dating elemento ng PSG sa ilalim 
ni Cory Aquino at ngayo'y hepe na 
nito). 

Wala mang upisyal na katung- 
kulan sa gabinete, malaki ang pa- 
pel ng apat na kapatid na babae ni 
Aquino sa proseso ng pagdedesi- 
syon ng kanyang rehimen. Nakaupo 
sa iba't ibang komite ang mga ito, 
kabilang ang mapagpasyang komi- 
teng nagrekomenda ng mga pa- 
ngalan sa binuong gabinete at iba 
pang pusisyon. Mismong si Aquino 
ang nagsasabing lahat ng kanyang 
mga desisyon ay isinasangguni ni- 
ya muna sa kanyang mga kapatid. 


Pagpapatuloy ng mga dating 
kalakaran 

Isang matingkad na katangian 
ng bagong lumang gabinete ang 
pagkakatalaga ng masusugid na ta- 
gapagtanggol ng liberalisasyon at 
deregulasyon ng lokal na ekono- 
mya. Wala itong pinag-iba sa mga 
upisyal ng rehimeng Arroyo na nag- 
bangkrap sa ekonomya at sumira sa 
kabuhayan ng mamamayan. Pangu- 
nahin na rito si Paderanga, na nag- 
tulak ng ganap na liberalisasyon 
mula pa sa panahon ng unang rehi- 
meng Aquino. Nariyan din si Purisi- 
ma (Finance) na nagtulak ng pina- 
saklaw na Value Added Tax (VAT) 
noong 2005. Isa sa mga unang ba- 
lakin ng rehimeng Aquino ay ang 


5 


pribatisasyon ng bahagi ng 
gubyerno sa Malampaya project, 
Sucat thermal power plant, Navo- 
tas gas turbine plant at Malaya 
thermal power plant. 

Malawak at malakas ang pag- 
tutol ng Uniffors (organisasyong 
kinabibilangan ng maraming upi- 
syal at istap ng Department of 
Foreign Affairs) sa pagpapanatili 
kay Romulo sa DFA. Mariing ki- 
nundena rin ng mga progresi- 
bong grupo ang pananatili sa 
kanya. Batbat ang rekord ni Ro- 
mulo ng pangangayupapa sa in- 
teres ng imperyalismong US. Bi- 
nigyang-daan ni Romulo ang 
pagpapalaya kay Daniel Smith, 
isang sundalong Amerikanong 
nahatulan sa panggagahasa kay 
Nicole noong 2005 sa Subic Bay. 
Si Romulo ay mahigpit ding taga- 
pagtanggol ng Visiting Forces Ag- 
reement at ng permanenteng pre- 
sensya ng tropa ng US sa bansa. 

Mariin din ang pagtutol ng 
mga progresibong unyon ng mga 
manggagawa at mga organisa- 
syon ng mga migrante sa 
pagkakatalaga kay Baldoz sa De- 
partment of Labor and Employ- 
ment. Si Baldoz ay may masahol 
at inutil na rekord bilang tagapa- 
ngulo ng Philippine Overseas 
Employment Administration 
(POEA). 

Kinundena rin ang pagkaka- 
talaga kay Ramon Paje sa DENR. 
Si Paje, na nagsilbing pinuno ng 
Minerals Development (Council, 
ay isa sa mga pinakamasusugid 
na tagapagtaguyod ng dayuhan 
at malakihang pagmimina sa 
bansa. 

Binatikos naman ang pagka- 
katalaga kay Ona sa DOH ng 
Health Alliance for Democracy 
(HEAD). Ayon sa HEAD, sangkot 
si Ona sa pangangalakal ng mga 
kidney sa mga dayuhan noong 
siya ang Executive Director ng 
National Kidney and Transplant 
Insitute. AB) 


6 


Nakaamba ang karagdagang buwis, 
pagtitipid at pangungutang 


amana ng rehimeng Arroyo sa rehimeng Aquino ang pinakamalaking 
depisit sa badyet sa kasaysayan ng bansa. Para sa taong 2010, 
tinatayang aabot ito sa P340 bilyon o 4.2% ng Gross Domestic Product 
(GDP o kabuuang lokal na produksyon). Nagkakaroon ng depisit sa bad- 
yet kung ang isang gubyerno ay gumagastos ng mas malaki kaysa naku- 


kolekta nitong buwis. 
Para maagapan ang depisit, pa- 
ulit-ulit lamang ang ginagawa ng 
reaksyunaryong gubyerno: ang pa- 
tawan ng papalaking buwis ang 
mamamayan, bawasan ang pondo 
sa mga batayang serbi- 
syong panlipunan at 
mangutang sa loob 
at labas ng bansa. 
Noong 2005, si 
Finance Secretary 
Cesar Purisima mis- 
mo ang nagmung- 


kahing mas palawa- 
kin pa ang saklaw ng 
Value Added Tax (EVAT) 
para punan ang depisit sa 
badyet. Isa rin ang bagong 

BIR Commissioner na si 

Kim Henares sa mga nag- 

tulak nito. Naipasa 

at naipatupad bi- | 
lang batas ang mm 
EVAT sa kabila ng GP 
mariing pagtutol 

ng mamamayan. Bilyun-bilyon ang 
nakamal ng rehimeng Arroyo, laluna 
sa panahong nagtaasan ang presyo 
ng mga bilihin at serbisyo. 

Noong nakaraang buwan la- 
mang, iminungkahi ni Margarito 
Teves, kalihim ng Department of 
Finance ni Arroyo, na muling itaas 
ang EVAT mula 12% tungong 15%. 
Ito rin ang bilin ng World Bank at 
iba pang imperyalistang institu- 
syon. Hindi ito gagawin ng bagong 
gubyerno, pangako ni Aquino. Ma- 
aaring hindi kaagad pero hindi ito 
maiiwasan, bawi ni Purisima. 

Para mabawasan ang depisit, 
hahabulin diumano ng rehimeng 
Aquino ang malalaking kumpanyang 


umiiwas magbayad ng buwis at mga 
sangkot sa ismagling. Tinatayang 
umaabot sa P150 bilyon ang nawa- 
wala sa gubyerno dahil sa di pagba- 
bayad ng buwis at ismagling. Ngu- 
nit nitong nakaraang mga taon, 
mangilan-ngilan lamang ang na- 
kasuhan na mga korporasyon at 
umaabot lamang sa P110 mi- 
lyon ang nalikom ng BIR mula 
sa mga ito. May mungkahi 
pang bawasan ang buwis sa 
mga negosyo mula 30% tun- 
gong 20%. Mas malaki 
pa ang nawawalang ki- 
ta dulot ng pagbaba 

o pagbura sa mga 

taripang ipinapataw 

sa mga inaangkat na 
kalakal alinsunod sa 
mga patakarang deregu- 
lasyon at liberalisasyon. 

Ano pa man ang bi- 
nitiwang pangako ni 

Aquino, kalauna'y hindi niya 
mababalewala ang sobrang laki na 
at patuloy pang lumalaking depisit, 
at kaakibat din nito ang napakalaki 
na rin at patuloy pang lumolobong 
utang ng gubyerno. Ilang araw pa 
lamang sa pwesto, itinulak na ng 
bagong upong komisyuner sa BIR 
ang pangungulekta ng Value Added 
Tax sa mga toll fee sa anim na ma- 
yor na expressway sa Luzon. 

Tulad sa nakaraan, walang 
ibang masusulingan ang rehimeng 
US-Aquino: panibagong pangungu- 
tang, karagdagang mga buwis at 
pagtitipid sa mga gastusing pan- 
lipunan. Sa pagkabangkarote ng 
gubyerno, pabigat nang pabigat 
ang pasanin ng bayan. ABI 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


Arroyo, kinasuhan 


ng korapsyon 


Arroyo, agad nagsampa ng kasong korapsyon laban sa kanya ang 


Tee: araw paglipas ng pagbabawal na ipagharap ng asunto si Gloria 


Bayan Muna (BM). Ang kaso ay isinampa nina Teodoro Casiño at Atty. 
Neri Colmenares ng BM sa Department of Justice (DOJ) nitong Hulyo 1. 


Partikular na ikinaso kay Arroyo 
ang pagpasok ng gubyerno sa 
maanomalyang proyektong NBN- 
ZTE. Ang proyekto, na may planong 
pag-ugnayin ang lahat ng upisina 
ng gubyerno sa pamamagitan ng 
internet sa halagang 5329 milyon, 
ay naunsyami nang mabunyag ang 
mga anomalya rito. Sangkot din di- 
to ang asawa ni Gloria na si Mike 
Arroyo at iba pang upisyal ng rehi- 
meng Arroyo. Sadyang pinasobra- 
han nang 5130 milyon ang proyek- 
to para makunan ito ng malalaking 
kikbak para sa mga Arroyo at 
malalapit nilang alipures. 

Anila Casiho at Colmenares, 
sadya nilang isinampa ang kaso sa 


DOJ dahil wala silang tiwala sa Of- 
fice of the Ombudsman na pinamu- 
munuan ni Merceditas Gutierrez, 
malapit na kaibigan ng mga Ar- 
royo. Sa naunang desisyon ng Om- 
budsman, hindi nito isinama sina 
Gloria at Mike Arroyo sa talaan ng 
mga rekomendadong kasuhan sa 
Sandiganbayan. Ang kakasuhan la- 
mang ay sina dating COMELEC Com- 
missioner Benjamin Abalos at noo'y 
NEDA director Romulo Neri. Inab- 
swelto rin ang apat na upisyal ng 
kumpanyang Tsinong ZTE na 
kakutsaba nina Arroyo sa anoma- 
lya. 

Hindi na rin hinintay nina 
Casiño at Colmenares ang imbesti- 


Kurakot hanggang katapusan 


anggang sa kahuli-hulihang segundo, kurakot pa rin ang nasa isip ng 


mga alipures ni Gloria Arroyo. 


Ibinunyag nitong Hulyo 1 ng 
dating punong akawntant ng De- 
partment of National Defense 
(DND) ang pambabrasong ginawa 
sa kanya ni dating DND Secretary 
Norberto Gonzales para aprubahan 
ang pagpapalabas ng P5 milyong 
“pondong paniktik.” Hindi puma- 
yag sa utos ni Gonzales si Leticia 
Obnimaga, kaya pinatalsik siya sa 
pwesto. Pinagmumulan ng korap- 
syon ang mga “pondong paniktik” 
dahil hindi na isinasailalim sa aw- 
diting ang mga ito. 

Ibinunyag din ni Obnimaga na 
kwestyunable ang pagpapalabas ng 
pondo para sa byahe nina DND Un- 
dersecretary Arturo Lomibao at iba 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


pang upisyal ng departamento sa 
Singapore at iba pang bansa nitong 
huling bahagi ng Hunyo, dahil ii- 
lang araw na lamang ay lilisanin na 
nila ang kanilang mga pwesto. 
Samantala, ibinunyag din no- 
ong Hunyo 14 ni Annabelle Abaya, 
dating pinuno ng Office of the Pre- 
sidential Assistant on the Peace 
Process (OPAPP), ang talamak na 
korapsyon sa ahensyang ito. Sina- 
bi niya na umabot sa P170 milyon 
ng P500 milyong pondo ng OPAPP 
na dapat ay para sa Social Integra- 
tion Program (SIP o ayudang pang- 
kabuhayan umano para sa mga su- 
musukong rebelde) ang nagamit 
para sa mga di kinakailangang bo- 


gasyong gagawin ng itinayong 
Truth Commission dahil mayaman 
na anila ang dokumentasyon ng 
Senado sa kasong NBN-ZTE sa mga 
pagdinig nito. Ang Truth Commis- 
sion na pinamumunuan ni dating 
Chief Justice Hilario Davide Jr. ay 
itinayo ng rehimeng Aquino para 
imbestigahan muli ang mga kasong 
tumampok sa ilalim ng rehimeng 
Arroyo. 

Hinahabol din nina Casifo at 
Colmenares na ituring na kasong 
administratibo ang reklamo laban 
kay Arroyo para pwede siyang sus- 
pindihin bilang kinatawan ng 
Kongreso habang dinidinig ang ka- 
so. 

Ang pagsasampa ng BM ng ka- 
song korapsyon laban kay Arroyo 
ay una sa serye ng mga kaso laban 
sa kanya. Anang BM, kapag nakon- 
solida nang lahat ng mga reklamo 
katulad ng anomalya sa fertilizer 
fund, iskandalong Hello Garci, Phil- 
health cards at kontrata sa Ven- 
able, sasampahan na nila ng ka- 
song pandarambong si Arroyo. WŒ 


nus at alawans para sa mga upisyal 
at tauhan ng ahensya. 

Ang unang hati ng pondo ay 
naubos sa loob lamang ng isang ta- 
on. Ang ikalawang hati, na duma- 
ting nang pinamumunuan na ni 
Abaya ang OPAPP noong Nobyembr, 
ay ginamit sa kalakhan para sa di 
awtorisadong pagbibili ng sasak- 
yan, pagtatayo at pagpapaganda 
ng mga upisina, pagbibyahe, mga 
suplay at iba pang gastos na ina- 
alam pa rin hanggang ngayon. Tat- 
lumpu't anim na porsyento (36%) 
lamang ng SIP ang napunta sa mga 
nararapat na benepisyaryo. 

Sa kanyang pagbubunyag, ki- 
numpirma lamang ni Abaya ang 
matagal nang kalakaran sa OPAPP 
ng paggamit sa SIP bilang isa sa 
pinakamalalaking palabigasan ng 
matataas na upisyal ng AFP at mga 
burukrata. ABI 


7 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


Mga aksyong militar 


pitong magkakahiwalay na aksyong militar ng Bagong Hukbong 


Giit. na elemento ng kaaway ang napatay at 11 ang nasugatan sa 


Bayan (BHB) mula Hunyo 18 hanggang Hulyo 2. 


Hulyo 2. Dalawang sundalo ang 
nasugatan nang makasagupa nila 
ang mga Pulang mandirigma ng 
BHB sa Sityo Lawaon, Barangay 
Baracatan, Toril District, Davao 
City. 

Hunyo 30. Dalawang tropa ng 
66th IB ang nasugatan nang sala- 
kayin ng mga Pulang mandirigma 
ng BHB ang kanilang detatsment 
sa Barangay Cambagang, Maragu- 
san, Compostela Valley. 

Hunyo 25. Nasugatan ang 
isang sarhento ng 47th IB na si- 
yang namumuno sa isang patrol 
base sa Barangay Santo Rosario, 
Jamindan, Capiz nang maglunsad 
ng aksyong harasment ang BHB sa 
ilalim ng Jose Percival Estocada Jr. 
Command ng Central Front sa Pa- 
nay. Ang patrol base na ito ay ilang 
kilometro lamang ang layo sa hed- 
kwarters ng 3rd ID ng Philippine 
Army. 

Bago ito, tinangkang lusubin 
ng militar noong Hulyo 18 ang pi- 
naghihimpilan ng BHB sa Central 
Negros sa Sityo Igpapatao, Baran- 
gay Tacpao, Guihulngan City, Neg- 
ros Oriental ngunit sila pa ang nag- 
tamo ng kaswalti. Apat na elemen- 
to ng 11th IB at 2nd Scout Ranger 
Company ang napatay nang maka- 
sagupa nila ang mga Pulang man- 
dirigma sa ilalim ng Leonardo Pa- 
naligan Command. 

Pilit na pinabulaanan ni Col. 
Maximo Caro, kumander ng 303rd 
Infantry Brigade, ang kanilang na- 
tamong kaswalti sa pagsasabing 
ang BHB ang nagtamo ng apat na 
patay at siyam na sugatan. Gayun- 
man, hindi maitatago ng militar na 
ang kanilang napatay na mga sun- 


8 


dalo ay dinala sa Riverside Medical 
Center sa Bacolod City at ang mga 
nasugatan ay ipinagamot sa Cebu 
City, ayon kay JB Regalado, taga- 
pagsalita ng Leonardo Panaligan 
Command ng BHB. 

Hunyo 24. Sinalakay ng mga 
Pulang mandirigma ng BHB ang 
upisina ng Eldore Mining Corp. sa 
Dumangmang, Labo, Camarines 
Norte. Dinisarmahan ng mga Pu- 
lang mandirigma ang nasorpre- 
sang mga pribadong gwardya ng 
minahan. Ang Eldore Mining 
Corp. ay isang malaking dayu- 
hang kumpanya na nakabase sa 
Australia. 

Hunyo 23. Dalawang sundalo 
ang napatay at isa pa ang nasu- 
gatan sa pananambang ng BHB sa 
mga tropa ng 3rd Special Forces 
Company-1st Special Forces Battal- 
ion sa Sityo Bigaan, Mamala, Sam- 
paloc, Quezon. Pabalik sila sa kani- 
lang punong himpilan habang sa- 
kay sa isang Lite Ace van nang 
maganap ang ambus. 

Nasa magandang pusisyon ang 
mga Pulang mandirigma kaya epek- 
tibo nilang nasukol ang lumala- 
bang mga pasistang kaaway. Dala- 
wang M26 ang nasamsam ng BHB 
bago sila umatras. Ang armas na 
M26 MASS (Modular Accessory 
Shotgun System) ay kumbinasyon 
ng isang riple at 12-gauge shotgun 
at pwedeng ikabit sa istandard na 
ripleng M-4 o M16 kagaya ng M203 
grenade launcher. Ginagamit ito 
ngayon ng mga sundalong impantri 
at special operations forces ng US 
Army. 

Noong araw ding iyon, isang 
sundalo ng Philippine Air Force 


(PAF) ang napatay at dalawang iba 
pa ang nasugatan nang tambangan 
sila ng BHB sa Barangay Calantas, 
Calaca, Batangas. Nakasakay ang 
mga sundalo ng PAF sa isang mo- 
torsiklo. 

Hunyo 18. Tatlong tropa ng 
1105th Police Mobile Group- 
Philippne National Police (1105th 
PMG-PNP) ang napatay at limang 
iba pa ang nasugatan nang sala- 
kayin ng mga Pulang mandirigma 
ng Antonio Nerio Antao Command 
(ANAC)-Front 15 ang detatsment 
ng mga pulis sa Sityo Dao, Baran- 
gay Poblacion, Cateel, Davao Ori- 
ental. 

Para tabunan ang kanilang ka- 
hihiyan, bulaang ibinalita ng mga 
propagandista ng PNP-Police Re- 
gional Office XI na kanilang nabi- 
go ang pagsalakay ng BHB at na- 
kapatay sila ng limang Pulang 
mandirigma bukod pa sa tatlong 
sugatan. 

Ang aksyong militar na ito ay 
isa ring aksyong pamarusa, ayon 
kay Dyomabuk Kadyawan, taga- 
pagsalita ng ANAC. Malalaki ang 
krimen ng naturang mga pulis. 
Sangkot sila sa pagpatay noong 
isang taon kay Ludenio “Dos” 
Monson, masugid na kritiko ng 
mga abuso ng 1105th PMG-PNP sa 
Boston. Sangkot din sila sa pag- 
papalaganap ng iligal na droga at 
pangongotong sa mga komersyal 
na trak na dumadaan sa detats- 
ment. Maraming beses nang igini- 
giit ang mga residente na palaya- 
sin na ang detatsment. 

Matapos ang pangyayari, ibina- 
ling ng mga pulis ang kanilang ga- 
lit sa mga walang labang sibilyan. 
Apat ang pinagbubugbog at arbi- 
traryong pinaghahalughog ang 
mga bahay ng mga pinaghihinala- 
ang sumusuporta sa mga gerilyang 
bayan, dagdag ni Dyomabok Kadya- 
wan. AB] 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 


BM coordinator, pinaslang 


ma ng ekstrahudisyal na pamamaslang sa ilalim ng rehimen ni Benig- 


Tr: provincial coordinator ng Bayan Muna ang kauna-unahang bikti- 


no Aquino III. Pinaslang din ang isang mamamahayag sa Kalinga at 
isang saksi sa karumal-dumal na masaker sa Maguindanao, samantalang 
pinagtangkaan ang buhay ng isang pari sa Aurora. 


Hulyo 5. Pinaslang ng mga di 
pa nakikilalang salarin si Fernando 
Baldomero, 61, provincial coordi- 
nator ng Bayan Muna sa Aklan. Si 
Baldomero ay nahalal sa pangala- 
wang pagkakataon bilang konsehal 
sa bayan ng Lezo noong nakaraang 
eleksyon. Nasa kanyang bahay no- 
on si Baldomero sa Barangay Es- 
tancia, Kalibo, Aklan at naghahan- 
dang ihatid ang kanyang 12-taong 
gulang na anak na lalaki sa eskwe- 
lahan nang siya ay pagbabarilin. 
Bago ito, pinagtangkaan na rin ang 
buhay ni Baldomero nang hagisan 
ng granada ang kanyang bahay no- 
ong Marso 19. 

Hulyo 3. Binaril at napatay si 
Jose Daguio, 75, sa kanyang taha- 
nan sa Tuga, Tabuk, Kalinga nitong 
Hulyo 3. Si Daguio ay reporter ng 
“Radyo Natin Tabuk” at kolumnista 
ng isang lokal na pahayagan sa Ka- 
linga. Katatapos lamang maghapu- 


nan ni Daguio nang barilin siya ng 


hindi pa nakikilalang 

salarin. Pagli) 
Hunyo 26. Pinag- $39 NA 

babaril ng mga elemen- NN. 


tong anti-Komunista ang 
silid-tulugan ni Fr. Joefran 
Talaban sa Casiguran, Au- 


ON 


Fi 


rora alas-2 ng madaling 9 
araw. Nakaligtas siya sa TAN 
pamamaril. Nag-iwan #“ 


ng naka-laminate na 

polyeto ang mga salarin na pirma- 
do ng grupong tinatawag na Anib- 
an ng Ayaw sa Komunista. Pinalala- 
yas nila si Fr. Talaban na anila'y 
may “kaugnayan sa mga Komunis- 
ta.” Tumakas ang mga salarin sa 
pamamagitan ng itim na kotseng 
walang plaka. 

Si Father Talaban ay siyam na 
taon nang pari ng Nuestra Señora 
de la Salvacion. 

Samantala, 


nanawagan ang 


Tularan ang magiting na buhay ni Kasamang Azad 


TULARAN ang kagitingan ni Kasamang Azad (Cherukuri Rajkumar), 
anang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa isang pahayag ni- 
tong Hulyo 5. Nakiramay ito sa mamamayang Indian kaugnay sa 
pagkakapaslang ng pulis sa isa sa nangungunang rebolusyonaryong 
lider ng bansa. Dinukot at sinalbeyds si Ka Azad ng mga kasapi ng 
Andra Padesh Special Police Branch noong Hulyo 2 sa kagubatan ng 
Adilabad malapit sa hangganan ng Maharashtra at Andra Pradesh. 
Kasama niyang noon si Ka Hem Pandey (Jitender). 

Si Ka Azad ay kasapi ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng 
India (Maoista) at nagsisilbing tagapagsalita nito bago siya patak- 
sil na paslangin ng mga pasistang pulis. Mahigit tatlong dekada 
niyang inilaan ang kanyang buhay sa rebolusyonaryong adhikain ng 


mamamayang Indian. 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


ABI 


n 


World Council of Churches (WCC) 
kay Benigno Aquino III na agarang 
bigyan ng katarungan ang dala- 
wang pinaslang na taong-simbahan 
nitong Hunyo. Nanawagan ito bi- 
lang pakikipagkaisa sa National 
Council of Churches in the Philip- 
pines at Iglesia Filipina Independi- 
ente (IFI) sa pagtuligsa sa ekstra- 
hudisyal na pamamaslang kina 
Benjamin Bayles sa Negros Occi- 
dental at Jovelito Agustin sa 
Laoag City, Ilocos Norte. Si 
Bayles ay pinaslang noong 
Hunyo 14. Kinabukasan, 
si Agustin naman ang pi- 
naslang. Parehong mga 
ministro ng IFI ang dalawa. 
Si Agustin ay brodkaster din sa 
radyo sa Ilocos Norte. 

Hunyo 14. Pinatay ang isang 
susing saksi sa masaker sa Maguin- 
danao. Si Suwaib Upham, kilala sa 
palayaw na Jesse, ay pinaniniwala- 
ang ipinapatay ng angkang Ampa- 
tuan. Umamin si Upham na isa siya 
sa pitong bumaril sa umabot sa 57 
biktima, kabilang ang 32 mamama- 
hayag noong Nobyembre 23, 2009. 
Itinuro niyang utak sa masaker ang 
pamilyang Ampatuan. 

Unang lumitaw na saksi si Up- 
ham noong Marso 19. Dinala siya 
sa Maynila upang mag-aplay sa 
Witness Protection Program ng De- 
partment of Justice. Bumalik si Up- 
ham sa Mindanao matapos magpa- 
tumpik-umpik ang Department of 
Justice. Tumangging makipagkita 
si Upham sa mga upisyal ng DOJ sa 
mismong bakuran nito dahil sa im- 
pormasyon niyang nakikipagtulu- 
ngan sa mga Ampatuan ang ilang 
matataas na upisyal ng departa- 
mento. 

Tinuligsa ng maraming grupo at 
organisasyon ang pagpaslang kay 
Upham. Kabilang sa mga ito ang 
Human Rights Watch na nakabase 
sa US. ABI 


9 


42 aktibista, 


inaresto sa Mendiola 


mabot sa 42 magsasaka at mga aktibista ang inaresto ng mga pulis 
matapos buwagin ang kanilang kilos-protesta sa Tulay ng Mendiola 


sa Maynila noong Hulyo 3. 

Karamihan sa mga hinuli ay 
mga magsasaka mula sa Hacienda 
Luisita Inc. sa Tarlac at Hacienda 
Yulo sa Laguna. Kabilang din sa 
mga hinuli ang campaign 
officer ng Unyon ng Mag- 
sasaka sa Agrikultura 
(UMA) na si Servillano Lu- 
na Jr. 

Ang mga aktibista ay 
nagkakampo na sa Mendi- 
ola mula pa noong Hunyo 
30, isang araw bago mau- 
po si Benigno “Noynoy” 
Aquino III bilang bagong 
presidente. 

Ayon sa mga magsasa- 
ka, pangunahing hinihi- 
ling nila ang pagsasakatu- 
paran ng tunay na repor- 
ma sa lupa. Iginigiit nila 
ang pamamahagi ng 6,000 
ektarya ng Hacienda Lui- 


sita at 7,000 ektaryang lupa ng 
Hacienda Yulo. Subalit sa halip na 
tulungan sila ay binuwag pa ang 
kanilang piketlayn ng mga elemen- 
to ng Manila Po- 
lice District 
(MPD) Station 8. 

Kaagad bina- 
tikos ng Anakpa- 
wis Party ang 
marahas na pag- 
buwag sa piket 
ng mga magsasa- 
ka. Ayon kay 
Anakpawis Rep. 
Rafael “Ka Pa- 
eng” Mariano, 
ang 42 ang 
unang kaswalti 
ng rehimeng 
Aquino at ang 
pagkakaaresto 
nila ay senyales 


Pangwawasak sa unyon 
sa ABS-CBN, binatikos 


wasak ng maneydsment sa Internal Job Market (1JM) Workers Uni- 


Buwan ng unyon ng mga manggagawa sa ABS-CBN ang pangwa- 


on at iligal na pagsibak sa 25 unyonista. 


Iligal na tinanggal ng ma- 
neydsment ng ABS-CBN---isa sa pi- 
nakamalalaking istasyon ng radyo 
at telebisyon sa bansa--ang 25 
manggagawa nito matapos sila tu- 
mangging pumirma ng kasulatang 
nagsasaad na sila ay kontraktwal 
lamang at nagbabawal sa kanilang 
magsampa ng anumang kaso laban 
sa kumpanya. 

Nakasaad din sa kontrata na ta- 
tanggap sila ng mas mababang sa- 


10 


hod (halos sangkatlo lamang kum- 
para sa dati), di tatanggap ng ka- 
bayaran para sa obertaym at mga 
espesyal na araw o bakasyon. Di 
rin kikilalanin ang dati na nilang 
serbisyo sa kumpanya kaya wala si- 
lang karapatang humingi ng back- 
pay para sa panahong pinanatili si- 
lang kontraktwal kahit pwede na 
silang gawing regular. Aalisin din 
ang kanilang katiyakan sa trabaho 
dahil hindi na sila siguradong 


na magpapatuloy ang paglabag ng 
estado sa karapatang-tao. 

Napilitang palayain ng mga pu- 
lis kinabukasan ang mga inaresto 
at iniatras ang isasampang mga ka- 
so. 

Samantala, patuloy na nakara- 
ranas ng pananakot ang mga mag- 
sasaka sa Hacienda Luisita at Haci- 
enda Yulo sa kamay ng mga sunda- 
lo. 

Ayon sa Alyansa ng Manggaga- 
wang Bukid sa Asyenda Luisita 
(AMBALA), sinusundan ng mga 
sundalong may dalang baril ang 
mga lider-magsasaka ng asyenda 
saan man sila magpunta. Tinatakot 
din ang mga residente ng asyenda 
na huwag nang makipaglaban para 
sa kanilang lupain. Nagpadala rin 
ng mga elemento ng (Citizens Ar- 
med Force Geographical Unit 
(CAFGU) sa isang barangay sa 
asyenda at patuloy na nagrerekrut 
ng mga Barangay Intelligence Net- 
work (BIN). Binuwag din ang pi- 
ketlayn ng mga magsasaka ng 
Hacienda Yulo noong Mayo 21 kung 
saan 100 ang nasaktan at sampu 
ang ikinulong. [AB 


ieempleyo kapag nawala ang prog- 
rama sa telebisyon kung saan sila 
nagtatrabaho. 

Ayon kay Antonio Perez, presi- 
dente ng unyon, video editor ng is- 
tasyon at kabilang sa mga sinibak, 
dapat na silang ituring ng kumpa- 
nya na mga regular na empleyado 
dahil karamihan sa kanila ay ilang 
taon nang nagtatrabaho sa istas- 
yon. Mali, aniya, ang pangangatwi- 
ran ng kumpanya na sila ay hindi 
mga tunay na empleyado ng kum- 
panya kundi kabilang lamang sila 
sa ABS-CBN Internal Job Market 
(1JM) o talaan ng mga manggaga- 
wang may mga kakayahan o talen- 
to na maaaring pagpilian ng mga 
kokontratahin ng kumpanya ayon 
sa pangangailangan nito. Taliwas 
sa sinasabi ng ABS-CBN, nakasaad 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


sa mga payslip, identification card, 
income tax return at iba pang doku- 
mento na sila ay empleyado ng 
kumpanya at hindi ng IJM. 
Umaabot sa 1,400 sa 2,700 em- 
pleyado ng ABS-CBN ang nasa ila- 
lim ng IJM na sa aktwal ay pag-aa- 
ri at pinatatakbo rin ng ABS-CBN. 
Halos 100 lamang sa 1,400 na ito 
ang ginawang regular na empleya- 
do nang magpapirma ng kontrata 
ang ABS-CBN nitong Hunyo para 
umano gawing regular ang mga na- 
sa IJM. Kinwestyon na 
ng mga manggagawa 
ang programang IJM 
sa Department of La- 
bor and Employment 
(DOLE). Anila, gi-| 
nagamit lamang ng 
ABS-CBN ang IJM bi- 
lang balon ng mga 
manggagawang kasw- 
al. Subalit kinatigan N 
ng DOLE ang ABS-CBN 
at sinabing naaayon ito 
umano sa Labor Code. 


Binatikos ng mga manggagawa 
ang hindi pagkilala sa kanilang 
unyon. Hindi inaprubahan ng DOLE 
ang aplikasyon ng unyon para sa 
Certification Election (CE) noong 
Nobyembre 2009 dahil hindi umano 
mga regular na empleyado ang mga 
nasa IJM. Malinaw, ayon kay Perez, 
na nagsabwatan ang ABS-CBN at 
DOLE para wasakin ang unyon. Iti- 
natag ang unyon noong Marso 
2009. 

Patuloy pa rin ang ginagawang 
harasment sa mga kasapi 

ng unyon. Binabagu- 


Pagkamatay ni Cardeno, 
muling iimbestigahan 


FI TUM WORKERS] 


Pilipinas nang aprubahan ng Korte Suprema nitong Hunyo 24 ang 
petisyon para sa writ of amparo at writ of habeas data ng pami- 
lya ng isang sibilyang misteryosong namatay sa loob ng pasilidad-militar 
ng US sa Marawi City. Alinsunod dito, binibigyang-proteksyon ng korte 
ang pamilya ng biktima at may karapatan din silang mabigyan ng lahat 
ng mga upisyal na dokumento at impormasyong makatutulong sa paglu- 


Mee tumampok ang usapin ng panghihimasok-militar ng US sa 


tas sa kaso. 

Si Gregan Cardeño, 33 anyos, 
ay iniulat na nagbigti sa kanyang 
silid sa himpilan ng Joint Special 
Operation Task Force-Philippines 
(JSOTFP) sa Marawi City noong Pe- 
brero 2, dalawang araw lamang ma- 
tapos siya makarating sa kampo. 
Nag-aplay siya bilang security 
guard sa employment agency na 
Skylink at ang upisyal niyang des- 
tinasyon ay ang Camp Siongco sa 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguin- 
danao. Subalit sa halip na dalhin 
siya roon, dinala siya sa hedkwar- 
ters ng JSOTFP sa loob ng 103rd 
Infantry Brigade ng Philippine 
Army. Ginawa siyang tagasalin 
nang malaman ng mga sundalong 
US na bihasa siya sa Bisaya, Taga- 
log, Ingles, Tausug at Bahasa In- 
donesia. 

Bago siya mamatay, nakatawag 


bago, kinakansela o ipinagpapali- 
ban ang kanilang mga iskedyul sa 
trabaho. Nakaamba rin ang pagta- 
tanggal sa dagdag na 100 karaniw- 
ang empleyado at iba pang mang- 
gagawa. 

Kinuha na rin ng kumpanya ang 
serbisyo ng HRH Agency Personnel 
upang palitan na ang IJM at hindi 
na kilalanin ang unyon. Plano ring 
kumuha ng iba pang empleyado 
ang kumpanya mula sa mga sangay 
nito sa ibang rehiyon para ipalit sa 
mga tinanggal na empleyado. 

Isa ang ABS-CBN sa mga na- 
ngungunang 1,000 korporasyon sa 
bansa. Nasa ilalim ito ng Lopez 
Group of Companies at mayro- 
ong kabuuang kita na P1.9 
bilyon para sa unang 
2 kwarto pa lamang ng 
.| taon. Kabilang ang mga 
Lopez sa nagbigay ng 
pinakamalalaking kon- 
tribusyon sa kampanya 
ni Benigno Aquino III 
noong eleksyon. ABI 


at nakapag-text pa si Cardeño sa 
kanyang pamilya. Aniya, iba ang 
ipinagagawang trabaho sa kanya at 
gusto na niyang umatras. Siya rin 
lamang daw ang Pilipino sa loob ng 
pasilidad ng US, maliban sa kusine- 
ro. 

Pinalalabas na nagpakamatay si 
Cardefio subalit hindi ito pinanini- 
walaan ng kanyang pamilya, lalu- 
na't marami siyang sugat at iba 
pang pinsalang tinamo sa katawan 
na hindi isinama sa upisyal na aw- 
topsiya ng pulis. Ni walang upisyal 
na death certificate o permiso na 
inilabas ang anumang otoridad 
nang dalhin na ng mga sundalong 
US ang kanyang bangkay sa Zambo- 
anga City. 

Noong Marso 3-4, naglunsad 
ang iba't ibang grupo ng imbesti- 
gasyon sa pagkamatay ni Cardefo. 
Hindi sila pinahintulutang inspek- 


11 


syunin ang kwarto kung saan na- 
tagpuan umano ang bangkay ng 
biktima, at hindi rin ipinakita ang 
kubre kamang sinasabing ginamit 
niya sa pagbibigti. 

Lalong lumaki ang pagdududa 
at pangamba ng pamilya nang pa- 
tayin ng mga di kilalang lalaki si 
Maj. Javier Ignacio noong Marso 
25 sa Zamboanga City. Nakatakda 
siyang humarap sa mga kagawad 
ng midya para ibunyag ang maha- 
halagang impormasyon hinggil sa 
kaso. 

Si Ignacio, hepe ng Military 
Police ng Western Mindanao Com- 
mand ay kaibigan ng pamilya 
Cardefio at siyang nagrekomenda 
sa biktima na magtrabaho para sa 
mga tropang US dahil sa malaking 
sweldong iniaalok dito. 

Tumutulong noon si Ignacio sa 
imbestigasyon ng pagkamatay ni 
Cardefio nang siya naman ang pas- 
langin. Bago ito, sinabi niyang ma- 
raming nag-aalok sa kanya ng su- 
hol para tumahimik na lamang at 
kalauna'y pinagbantaan na siyang 
papatayin kung hindi siya titigil sa 
kanyang imbestigasyon. 

Maraming nauungkat na usapin 
sa misteryosong pagkamatay nina 
Cardefio at Javier. Una ay ang kai- 
nutilan ng Visiting Forces Agree- 
ment (VFA) na proteksyunan ang 
mga Pilipinong biktima ng krimen 
sa kamay ng mga tropang US. Sa 
halip, ginagamit pa ang VFA para 
pagtakpan ang gayong mga krimen 
at palusutin ang mga salaring sun- 
dalong US. 

Nauungkat din sa kasong ito 
ang lalim at lawak ng panghihi- 
masok-militar ng US sa Pilipinas. 
Ang Skylink, lokal na employment 
agency na nagpasok kay Cardefio 
sa trabaho ay kinontrata lamang 
ng DynCorp. International, isang 
kumpanyang US na nakatutok sa 
paghahanap ng mga kontraktwal 
na empleyado para gumampan ng 
maseselang trabaho para sa Pen- 
tagon at US State Department. 


12 


Nang mamatay si Cardefio, lu- 
mabas na sa aktwal ay nakaasayn 
siya sa Liaison Coordination Ele- 
ments (LCE), isang yunit-militar ng 
US na kinabibilangan ng mga ele- 
mento mula sa sangay ng special 


Gawain nito ang pagpayo at pagtu- 
long sa piling mga yunit ng AFP sa 
pagpaplano at integrasyon ng la- 
hat ng datos paniktik para suporta- 
han ang mga operasyon laban sa 
itinuturing nilang mga grupong 


KVICTIMS OF U.S. 
“MILITARY ABUSESI 


“terorista” o “insurhento.” Saklaw 
ng operasyon ng LCE ang armadong 
rebolusyonaryong kilusan sa Pili- 
pinas, ang Moro Islamic Libera- 
tion Front at ang Abu Sayyaf. 

Di sinasadyang mabunyag 
ang presensya ng yunit na ito sa 

loob ng isang kampo militar ng 
AFP nang mamatay si Cardefo. 
Di rin malayo na pinatay sina 
Cardefio at Ignacio dahil sa mga 
napag-alaman nilang mga lihim 
at maruruming gawaing pinag- 
kukutsabahan ng mga tropa ng 
US at ng AFP. 

Muling pinatatampok ng 
karumal-dumal na pagpaslang 
kina Cardefio at Ignacio ang kaha- 
lagahan ng pagsusulong ng ma- 
siglang kilusang masa para laba- 
nan ang panghihimasok-militar 
ng imperyalismong US sa Pilipinas 
at kamtin ang katarungan para sa 
mga biktima ng imperyalistang 
karahasan. ABI 


operations ng iba't ibang serbisyo. 


JUSTICE FOR ALL 


Kumander ng US sa Afghanistan, sinibak 


TINANGGAL ni Pres. Barack Obama ng US si Gen. Stanley McChrys- 
tal sa tungkulin bilang kumander ng mga pwersang militar ng US at 
NATO sa Afghanistan nitong Hunyo 23. 

Ang pagsibak kay General McChrystal ay ibinunsod ng mga na- 
ging pahayag niya at ng kanyang mga kasamahan sa panayam ng 
magasing Rolling Stone na hindi paborable kay Obama. 

Ayon sa Rolling Stone, hindi nasiyahan si McChrystal sa kauna- 
unahan niyang pakikipag-usap kay Obama noong isang taon. Ilan 
pang mga komento ng malalapit na tauhan ng heneral ang inilatha- 
la ng magasin at hindi nagustuhan ng administrasyon. 

Sa kanilang mga pahayag, inilarawan ng pangkat ni General Mc- 
Chrystal ang umano'y pagbabangayan ng militar at ng mga tagapa- 
yo ni Obama sa panahong umaani ng maraming batikos ang estra- 
tehiya ng Pentagon sa gera sa Afghanistan. 

Ipinalit sa kanya si Gen. David Petraeus, ang kasalukuyang ku- 
mander ng mga pwersang US sa Iraq. AB] 


ANG BAYAN Hulyo 7, 2010 


SA IBAYONG DAGAT KP 
Lumalalang krisis 
sa European Union 


igdigang pamilihan nitong Hulyo 2. Pang-apat na ulit na itong na- 


Ber bumulusok na naman ang bentahan ng mga sapi sa panda- 


gaganap mula nang pumutok ang krisis sa Greece dalawang buwan 


na ang nakararaan. 

Hirap na hirap ang mga mamu- 
muhunan na alpasan ang krisis na 
humahagupit sa buong European 
Union (EU) na nagsimula sa Greece 
noong Mayo. Dahil sa kalagayang 
kinakatawan ng ekonomya ng EU 
ang 30% ng kabuuang ekonomya 
ng mundo, pinangangambahan na 
maaaring pagsimulan ito ng pani- 
bagong paglala ng krisis ng panda- 
igdigang sistemang kapitalista na 
nagsimula noon pang 2007. 

Naunang nabahala ang pamili- 
han ng mga sapi sa pandaigdigang 
saklaw at bumulusok ang bentahan 
ng mga sapi nang ibunyag sa pub- 
liko ng bagong halal na presidente 
ng Greece noong Nobyembre 2009 
ang matagal nang papalalang prob- 
lema sa sobra-sobra nang paglaki 
ng depisit sa badyet at panlabas na 
utang ng gubyerno. Sumambulat 
ang krisis pang-ekonomya sa bansa 
nitong Mayo nang mapilitan na ang 
desperadong gubyerno ng Greece 
na magpasaklolo sa EU at Interna- 
tional Monetary Fund. 

Mula nang mabuo ang 16 na 
myembro ng Eurozone (mga ban- 
sang komun na guma- 
gamit ng euro bilang 
salapi) ay nagtakda na 
sila ng regulasyon na! 
dapat hindi lumampas | 
sa 60% ng kani-ka-| 
nyang Gross Domestic 
Product (GDP o kabu- 
uang produksyon sa 
loob ng bansa) ang 
kanilang utang at ` 
hindi lalampas sa 3% 
ng GDP ang kanilang 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


~ 


depisit sa badyet. Layunin nitong 
makontrol ang sobrang paggastos 
at pangungutang para matiwasay 
umanong magtuluy-tuloy ang pag- 
lago ng ekonomya ng bawat bansa. 

Bukod sa Finland at Luxem- 
burg, walang ibang bansa ang 
nakatatalima sa mga regulasyong 
ito. Ang bansang nagtala ng pina- 
kamalaking tantos sa pangungu- 
tang ay ang Greece kung saan uma- 
bot ito sa 124.9% ng GDP. Ang de- 
pisit naman nito ay 13.6% na ng 
GDP. Pumapangalawa lamang ito sa 
Ireland na siyang may pinakamala- 
king depisit sa badyet. 

Halos lahat ng 27 bansang sak- 
law ng European Union ay may ma- 
bigat na problema sa nagtataasang 
depisit sa badyet at malalaking 
panlabas na utang. Katulad ng 
Greece, ang ilan pang bansa sa sak- 
law ng EU ay wala nang kakaya- 
hang magbayad ng panlabas na 
utang at wala na rin sa katayuang 
muling makapangutang. Kasunod 
ng Greece, ang Italy ang may pina- 
kamataas ang tantos sa utang na 
118.2% ng GDP. Ang iba pa ay Por- 
tugal, 85.6%; Germany, 78.8%; at 
Ireland, 77.3%. Ang depisit sa bad- 
yet ng gubyerno ng Ireland ay 
umabot na sa 14.7%; United 
Kingdom, 10.4%; Spain, 10.1%; 
Latvia, 9.9%; at Portugal, 8%. 

Isang dahilan kung bakit la- 
bis na pinangangambahan ang 
pagbagsak ng ekonomya ng Gre- 
ece ay ang panganib na magdekla- 
ra ito ng pagkabangkarote at sadya 
itong hindi magbayad ng mga 
utang nito. Tiyak na magbubunga 


ito ng malaking pagkalugi sa mga 
bangko sa Germany, United King- 
dom, France, Japan at US dahil 
80% ng utang panlabas ng Greece 
ay nagmula sa mga bansang ito. 

Para maapula ang krisis sa 
Greece at maiwasang lumaganap 
ito sa iba pang bansa ng EU at sa 
buong mundo, nagkaisa ang EU at 
International Monetary Fund (IMF) 
noong Mayo na isalba ito sa pama- 
magitan ng pagpapautang dito ng 
45 bilyong euro ($54.2 bilyon) sa 
simula hanggang 110 bilyong euro 
($1.322 trilyon) kung kakailanga- 
nin pa. Nakakundisyon ito sa pag- 
papatupad ng Greece ng mga hak- 
bangin sa pagtitipid, kabilang ang 
pagbawas o pagpako ng sweldo ng 
mga empleyado ng gubyerno, pag- 
kakaltas sa mga pensyon at pagba- 
was sa mga benepisyo para sa mga 
bata. 

Ang gayong mga kundisyon ay 
nagbunsod ng matinding galit sa 
mamamayan ng Greece at naging 
mitsa ng pambansang welga na ni- 
lahukan ng 50,000 manggagawa 
noong Mayo 4-5. 

Dahil sa pag-iral ng halos pare- 
hong sitwasyon sa nakararami pang 
bansa sa EU, nagdesisyon ang EU 
at IMF noong Mayo 10 na maglaan 
ng 750 bilyong euro o halos $1 tri- 
lyong pondo bilang ayuda sa mga 
bansa ng EU na nangangailangan 
ng kagyat na tulong. Kapalit nito, 
inoobliga ang bawat gubyerno na 
magpataw ng mga hakbangin sa 
pagtitipid, katulad ng sa Greece, 
para umano maiwasang matulad di- 
to. Itinutulak din ng EU at IMF ang 
pagdaragdag ng mga buwis. 

Ikinagagalit ng mga mangga- 
gawa at pamilya nila ang matitin- 
ding hagupit ng mga patakaran sa 
mahigpit na pagtitipid ng mga gu- 
byerno sa saklaw ng EU dahil sa 
pagkakait nito sa kanila ng kara- 
patan sa saligang benepisyo at ser- 
bisyong panlipunan. ABI 


13 


KP SA IBAYONG DAGAT 


EU, binabayo ng malalakas 


na kilos-protesta 


umalaganap ang mga aksyong protesta ng mga manggagawa sa mga 
bansang sakop ng European Union (EU) dahil sa matindi nilang pag- 
tutol sa mahigpit na mga hakbanging pagtitipid na balak ipatupad sa 


mga bansang ito. 

Nakikini-kinita ng mga mang- 
gagawa na ang naturang mga hak- 
bangin ay magdudulot ng labis na 
kahirapan. Mangangahulugan ang 
mga ito ng malalaking kaltas sa 
badyet para sa mga batayang bene- 
pisyo at serbisyong panlipunan tu- 
lad ng pensyon, edukasyon, pang- 
kalusugan, suporta sa mga bata, 
pabahay at iba pa. Anila, “kami 
ang direktang pumapasan sa bigat 
ng higanteng pautang na hindi na- 
man namin matatamasa at kami 
ang pinarurusahan sa bigat ng kri- 
sis na hindi naman kami ang may 
kasalanan.” 

Hunyo 29. Nagmartsa ang 
12,000 raliyista sa syudad ng 
Athens sa Greece at nagrali sa ha- 
rap ng gusali ng parlamento kung 
saan pinagdedebatehan ng mga 
mambabatas ang pagkakaltas sa 
pensyon na idinikta ng EU at IMF 
bilang bahagi ng programa sa ma- 
higpit na pagtitipid ng gubyerno. 
Tinututulan nila ang plano ng gu- 
byerno na kaltasan ang kanilang 
pensyon at pataasin ang edad ng 
pagreretiro. Nagdulot ang martsa- 
rali ng dislokasyon sa industriya ng 
turismo at pampublikong transpor- 
tasyon. 

Ikalimang mayor na welga na 
itong inilunsad ng mga unyon ng 
manggagawa sa pampubliko at 
pribadong sektor ng Greece mu- 
la noong Mayo 1. Nagbanta ang 
mga unyon na maglunsad ng 24 
oras na welga ngayong Hulyo 
kaugnay ng planong pag- 
babawas ng pensyon. Bago 
ito, 50,000 manggagawa ang 


14 


naglunsad ng dalawang araw na 
pangkalahatang welga noong Mayo 
4 at 5. Sinundan ito ng marstsa-ra- 
li noong Mayo 20 sa syudad ng 
Athens at ng mga kilos-protesta 
noong Hunyo 5 at 23 na pinamunu- 
an ng mga komunistang grupo. 
Hunyo 29. Naglunsad din ng 
welga ang mga manggagawa ng 
Spain na nagparalisa sa buong sis- 
tema ng transportasyon sa mga 
syudad. Ikinagalit ng mga nagwel- 
ga ang hakbangin ng gubyerno na 
kaltasan ng 5% ang sweldo ng mga 
manggagawa sa pampublikong sek- 
tor. Noong Mayo 27 ay nanalo nang 
isang boto sa parlamento ang mga 
hakbangin sa pagtitipid. Bago ito 
ay naglunsad na ang mga 
manggagawa ng isang T 
araw na welga noong . |, 
Hunyo 8 na nilahukan ng 
75% ng 2.3 milyong 
myembro ng dalawang 
pinakamalalaking 
unyon sa pampubli- 


kong sektor ng Spain. 

Hunyo 25. Naglunsad ng mar- 
tsa-rali ang mga manggagawa sa 
mga syudad ng Rome, Milan at iba 
pa sa Italy para igiit sa gubyerno 
na bawiin ang 25 bilyong euro 
(530.1 bilyon) na kaltas sa bad- 
yet. Nilahukan ito ng mga myem- 
bro ng CIGL, pinakamalaking 
unyon sa Italy na may anim na mi- 
lyong myembro. Nagbanta ang 
mga raliyista na muling maglulun- 
sad ng kilos-protesta sa Setyem- 
bre 29 kung hindi tutugunan ng 
gubyerno ang kanilang mga kahi- 
lingan. 

Hunyo 24. Sa France, dalawang 
milyong manggagawa ang naglun- 
sad ng 200 kilos-protesta sa iba't 
ibang lugar sa bansa noong Hunyo 
24. Tinututulan nila ang hakbang 
ng gubyerno na itaas ang edad ng 
pagreretiro mula 60 tungong 62 
anyos. Pinamunuan ang nasabing 
kilos-protesta ng CGT, ang pinaka- 
malaking unyon sa France. 

Hunyo 12. Sa Germany, libu-li- 
bong manggagawa ang nagprotesta 
laban sa hakbang ng gubyerno na 
kaltasan ang badyet ng 80 bilyong 
euro (596.30 bilyon). Ito na ang 
pinakamalaking kaltas ng gubyerno 
sa badyet mula noong Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. Tinututulan 
din nila ang mga dagdag na buwis 
na ipapataw sa loob ng apat na ta- 
on mula 2010. 

Mayo 27. Sa Portugal, libu-li- 
bong manggagawa ang nagmartsa 
sa syudad ng Lisbon para labanan 
ang mga hakbanging pagtitipid ng 
gubyerno, kung saan tampok ang 
pagkaltas ng 5% sa kita ng mga 
empleyado sa pampublikong sek- 
tor. Ang naturang rali ang pinakau- 
nang kilos-protesta sa bansa mula 
nang pagtibayin noong Mayo 13 
ang mga hakbangin sa pagtitipid 
sa mga saligang benepisyo at ser- 
bisyong panlipunan. ABI 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


SA IBAYONG DAGAT KP 


50,000 manggagawa, 
nagwelga sa Bangladesh 


ahigit 50,000 manggagawa sa mga pagawaan ng damit sa Dhaka, 

kabisera ng Bangladesh ang sunud-sunod na nagwelga mula Hunyo 
19 hanggang 22 para igiit ang pagtataas sa kanilang sahod. Marahas na 
sinupil ng mga pulis ang naturang mga welga. 


Hiniling ng mga manggagawa 
na ipatupad ang pagtataas ng 
buwanang minimum na sahod mula 
1,662 taka (halos $24.00 o 
P1,145.00) tungong 5,000 taka 
(571.00 o P3,270.00) ayon sa na- 
pagkasunduan ng kanilang mga 
unyon, gubyerno at may-ari ng 
mga pagawaan noon pang 2006. 

Noong Hunyo 19, nagsilabasan 
sila sa mga pabrika, naglunsad ng 
piket at nagbarikada sa mga daan 
patungo sa sona ng pagmamanu- 
paktura sa Ashulia at Kanchpur, 30 
kilometro ang layo sa hilagang ba- 
hagi ng Dhaka. Sa dalawang so- 
nang ito matatagpuan ang mga pa- 
gawaang nagsusuplay ng damit pa- 


ra sa malalaking dayuhang kumpa- 
nya tulad ng Wal-Mart, Tesco, Zara, 
Carefour at H&M. 

Tinangka ng mga pulis na bu- 
wagin ang kanilang barikada. Bi- 
nomba ng tubig ang mga welgista, 
pinaputukan ng rubber bullets at 
hinagisan ng tirgas. Gumanti ang 
mga welgista sa pamamagitan ng 
paghagis ng mga bato sa mga pu- 
lis. Sa laking galit nila, winasak ni- 
la ang may 200 pabrika. Mahigit 
100 welgista ang nasugatan. 

Pagsapit ng Hunyo 22, tumindi 
ang galit ng mga welgista nang 
magdesisyon ang Bangladesh Gar- 
ment Manufacturers and Exporters' 
Association (BGMEA) na isara nang 


Protesta sa pulong ng G8 at G20 


inalubong ng isang linggong protesta ang tatlong-araw na pulong ng 

Group of 8 (G8) at Group of 20 (G20) noong Hunyo 25 hanggang 27 
sa Ontario, Canada. Ang G8 at G20 ay grupo ng pinakamayayamang ban- 
sa sa buong daigdig. Paksa ng mga pulong ang pag-ahon umano sa pan- 
daigdigang krisis sa pinansya at ang bumabayo ngayon sa European 
Union na krisis sa naglalakihang depisit at utang ng gubyerno. 


Tinuligsa ng mga nagprotesta 
ang kawalang-saysay ng naturang 
pulong na ginastusan ng mahigit 
isang bilyong dolyar mula sa buwis 
ng mamamayan ng Canada. Binati- 
kos nila ang mga patakaran nito 
tulad ng mga hakbangin sa pagti- 
tipid ng mga benepisyo para sa 
mga manggagawa at mamamayan 
at serbisyong panlipunan. 

Mahigit 10,000 aktibista mula 
sa iba't ibang grupong lumalaban 
sa globalisasyon ang nagmartsa 
noong Hunyo 26 sa Toronto, pina- 
kamalaking syudad ng Canada. Ang 


ANG BAYAN Hunyo 21, 2010 


naturang martsa ay karugtong at 
nagsilbing rurok ng iba't ibang por- 
ma ng maliliit na kilos-protesta. 
Isang araw na naparalisa ang siste- 
ma ng transportasyon at nagsara 
ang mga ospital at iba pa sa Toron- 
to. 

Ang martsa ay nagmula sa rali 
na inilunsad sa harap ng gusali ng 
Parlamento ng Ontario. Dalawang 
kilometro pa lamang ang layo ng 
martsa sa Metro Toronto Conven- 
tion Centre, kung saan idinadaos 
ang pulong, hinarang na ito at si- 
nugod ng mga riot police. Isang 


walang taning ang 250 pagawaan. 
Muli silang nagpiket sa mga daan, 
nagsunog ng mga gulong at mga 
sasakyang nagpupumilit na duma- 
an. 

Ang industriya ng tela at damit 
ang pinakamalaking (80%) ekspor- 
ter ng Bangladesh at kumikita ng 
515 bilyon bawat taon. 

Kaugnay nito, inilunsad din no- 
ong Hunyo 27 ang kauna-unahang 
pangkalahatang welga sa Dhaka, sa 
pamumuno ng oposisyong Bangla- 
desh National Party (BNP). Tinulig- 
sa ng mga nagprotesta ang mga ka- 
biguan at kalabisan ng administra- 
syon ni Prime Minister Sheikh Hasi- 
na Wazed mula nang manungkulan 
ito noong 2009. Iginiit nila ang 
paglulunsad ng maagang eleksyon 
bago mag-2013. Tanda ng suporta 
ng mamamayan para sa welga, pa- 
ralisado nang isang araw ang bu- 
ong bansa. Walang bumyaheng 
pampublikong sasakyan at sarado 
ang lahat ng mga negosyo. [AB] 


grupo ang lumaban sa mga pulis 
gamit ang mga bato, bote at iba 
pang matitigas na bagay. Gumanti 
naman ang mga pulis sa pamama- 
gitan ng tirgas, smoke grenade at 
rubber bullets. Sinundan ito ng 
paghahalughog sa mga gamit at 
pambubugbog. Mahigit 400 raliyis- 
ta ang inaresto. 

Kinabukasan, nireyd ng mga 
pulis ang isang unibersidad na tini- 
tigilan ng mga aktibista. Umabot 
sa 200 ang inaresto at dinetine sa 
kulungang inihanda ng pulisya, 
apat na kilometro ang layo sa pi- 
nagdarausan ng pulong. Hindi nag- 
tagal at naglunsad ng rali ang mga 
aktibista sa harap ng naturang ku- 
lungan para palabasin ang iba 
pang mga detenido. Marahas na 
binuwag ng mga di-unipormadong 
pulis ang rali at dinetine ang mga 
pinaghihinalaang lider. ABI 


15 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLI Blg. 13 
Hulyo 7, 2010 
www.philippinerevolution. net 


Noynoy Aquino: Ang bagong mukha 
ng kontra-rebolusyon 


ha ng kontra-rebolusyon. Pormal na 

siyang iniluklok noong Hunyo 30 i 
bilang bagong pinuno ng papet na reak- NI 
syunaryong gubyerno. Siya na ngayon 
ang pangunahing tagapagtaguyod ng 
paghahari ng imperyalismong US, at MD l 
lokal na malalaking burgesyang kom- 71W 
prador, burukratang kapitalista at pa- KA) 
nginoong maylupa. 

Sa kanya ngayon nakaa- 
tang ang pangunahing res- 
ponsibilidad na ipagpatuloy 
ang pamamahala sa bulok at 
bangkaroteng malakolonyal at 
malapyudal na sistema, pata- 
tagin at patakbuhin ang estado 
nito, at supilin ang anumang 
hamon sa papet na reaksyuna- 
ryong kapangyarihan. 

Katulad ng inaasahan sa ka- 
nya ng imperyalismong US at mga 
lokal na naghaharing uri, itinuon 
ni Aquino ang kanyang unang mga 
araw sa pagkokonsolida ng papet 
na hukbo. Batid ni Aquino na 
ang Armed Forces of the Philip- 
pines (AFP) ang pangunahing 
sandalan ng reaksyunaryong pag- 
hahari sa Pilipinas. Ito ang mag- 
sisilbing pangunahing instru- 


S Benigno “Noynoy” Aquino III ang bagong muk- 


Seryoso ba si Aquino 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


sa usapang pangka- 


payapaan? PAHINA 5 


Bayan Muna 
coordinator, pinaslang 


mento niya sa paghawak sa kapangyarihan at pagpa- 
patupad ng mga tungkulin. Kaya naman todo ang pag- 
suporta niya rito: pangakong dagdag na tauhan, ba- 
gong kagamitan, pabahay para sa mga sun- 

dalo at iba pa. 
Hindi niya kinastigo ang AFP sa ma- 
lalaking krimen nito sa mamamayan. Sa 
gayong paraan, ipinahiwatig ni Aquino 
ang pagsuporta niya sa buhong na pa- 
sistang kampanya ng panunupil ng 
AFP na nagresulta sa laksang 


kaso ng paglabag sa karapa- 

tang-tao. Tahasan niyang 
binalewala ang hinaing 

ng ilampung libong 

biktima ng karaha- 

a a sang militar at ng 
( S mga tagapagtaguyod 
2 ng karapatang-tao. Ni 


hindi siya nangakong mag- 

kakaroon ng makatarungang pagtu- 

tuos sa laksa-laksang pasistang krimen sa 

ilalim ng mga nagdaang rehimen at pagpa- 

rusa sa mga utak nitong upisyal ng papet 
na militar at pwersang panseguridad. 

Habang todo-todo ang paglalangis ni- 

ya sa AFP, wala ni katiting na pansing ibi- 

nibigay si Aquino sa mga saligang suliranin 

ng bayan at sa kanilang sigaw para sa kata- 

rungang panlipunan. Ang mga unang araw 

niya sa poder ay itinuon sa pagpapasiklab 


p 


Krisis sa European 
Union, lumalala 


PAHINA 7 PAHINA 9 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Dinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


